YMDDYDDAMÍM. 


BÜDDIOLDEB  BEIBLAU  I’R  PAGANIAÍD. 

— Boreu  da  i chwi,  Thotnas,  Buasai  ýn  dda  genTÍ 
pe  buasech  yn  ein  capel  ni  neithiwr,  pan  oedd  ein  gweinidog  yn 
son  am  ddaüfon  Beibiau  i'i  Paganiaid.  0,  fel  y íeimiem  wrth  ei 
y.rando.  ’Rwyf  yn  siwr,  pe  buasech  ohwi  yno,  nad  arosech  ragor 
gyda’r  Seintiau. 

Thomas— Wel,  rhowoh  glywed  pa  beth  a ddyw.edodd  ; hwyrach 
IV, d ganddo  rywbetb  werth  ei  wrando.  Buais  íy  hunan  yn  aríer 
gwrando  llawer  ar  yr  Iudependiaid  yn  son  ato  y paganiaid. 

William — Dywedodd  í'od  rhwy-mau  mawr  ar  Gristionogion  r 
wiad  hcni  i anfon  y Beibl  i blith  y pa-gauiaid,  yn  eu  hiaith  eu 
lmnain,  fel  y gaìlont  wybod,  fei  ninuau,  atn  ffordd  y bywyd. 
Mynegodd  am  y îniioedd  a ysgubir  hob  blwyddyn  i’r  byd  arail, 
yn  amddiíad  'o’r  gyfrol  santaidd  ; a dywedodd  y dylem  ni  werth- 
fawrogi  «u  iu-eiuti'au;  0 berwydd  fod  genym  gymmaint  o Peiblau, 
b tbeimlo  hefyr!  dros  y pa.ganiaid. 

Ttiaiîas — Ai  dyna  fel  y dywedai  ef,  ynte  ? Mae  y Beibl  yn 
dda  ac  yn  ddèfnyddioi  i bawb,  nme  yn  wir,  ond  pa  ie  y cawsoch 
chwi  gommisiwn  i gyfieithu,  cyhoeddi,  a dosparthu  y Beibl  i r 
paganiaid,  na  ueb  arall  ? Fe  roddwyd  oommisiwn  i bregethu  yr 
efengyl  i’r  holl  genedloedd,  ond  uid  i chwi  y rhoddwyd  ef,  eithr 
i’r  deuddeg  apostol;  ond  ni  roddwyd  commiasiwm  i neb  gyfieithu 
a doaparthu  beiblau ! Os  ydyeh  am  ddilyn  yr  apostoliou,  gad- 
ewcúr  y cyfan  yn  llonydd,  a phregethwoh  yr  efenayl  yrt  unig. 
Nid  yr  ed’engyl  yw  y Beibì,  canys  yn  mhell  wedi  dechreu  pregethu 
yr  edangyl,  yr  ysgrîfanwyd  liawer  o’i  gynnwysiad.  Ni  all  y 
Beibl  Bcchub  neb  ; yr  efengyl,  yr  bon  yw  y “ trysor”  sydd  mewn 
“ llestri  prìdd,’’  yn  uuig  sydd  yn  achub.  M&e  y Beibl  yn  siur  o 
fod  vn  rhwystr  mawr  i!ch  cenadon  chwi  ac  ereill  yn  mhlith  y 
pagariiaid. 

Wiliiam — Pa  fodd  yn  y byd  y gall  y Bnibi  fod  yn  rhwystr. 

Thomas. — O herwydd  ei  fod  yn  dweyd  ynghylch  pob  peth  brardd 
yn  hcdlol  groes  i’ch  cenadon  ohwi.  Tra  dyweda  y cenadon  mai 
taeneìlu  o lestr  a wneir  yn  y bedydd,  a hyny  ar  fabanod  a phawb, 
ae  nad  ydyw  er  maddeuant  pechodau,nac  ychwaith  0 bwys  mawr; 
tystia  y Beibl  “ A hwy  a fedyddiwyd  ganddo  eí'  yn  yi  Iorddonen, 


2 


gaîl  gyffesn  eu  pechodau,”  yr  hyn  ni  allai  plant;  ac  “ oddieitbr 
geni  dyn  o ddwfr,  ao  o’r  Ysbryd,  ni  ddichon  efe  fyned  i rnewn  i 
deymas  Dduw.  Tra  dyTwed  y cenadon  mai  ífolineb  yw  gosod 
dwy  lawr  ar  ol  bedyddìo,  tystia  y Beibl  i ddau  o’r  apostólion  orfod 
myned  i waered  at  y Samariaid  er  gosod  dwylaw,  cvn  y galient 
dderbyn  yr  Ysbryd  Glan,  Tra  dywed  y cenadon  nad  oes  arwydd- 
ìon  i ganlyn  neb  ond  yr  apostolion,  tystia  y Beibl,  “ A'r  arwyddion 
hyn  a ganlynant  y rbai  a gredant."  Tra  dywed  y cenadon  am 
beidio  dysgwyl  y doniaa  ysbrydol,  tystia  y Beibl  y dylid  eu 
“ deisyf.”  Tra  dywed  y cenadon  nad  yw  yr  Ysbryd  yn  cael  ei 
roddi  yn  awr  yn  ei  ddoniau  egìurhaol  niegys  cynt,  tystia  y Beibl 
fod  yr  addewid  o hyny  “i  bawb  yn  mhell,”  a dy  wed,  “ Eitbr  eglur- 
had  yr  ’isbryd  a roddir  i bob  un.”  Tra  dywed  y cenadon  nad  oes 
clim  eisieu  apostolion  a phrophwydi,  &c.,  tystia  y Beibl  i’r  rhai 
fayny  gael  eu  gosod  yn  yr  eglwys  “ i befl'eithio  y saint,  i waith  y 
weinidogaeth,  i adeilad  corfl'  Crist,  hyd  oni  ytngyíarfyddoin  oll 
yn  u;:deb  ffydd.’’  Tra  dywed  y cenadon  am  yru  am  ddoctoriaict 
at  y claf,  tystia  y Beibl  dros  alw  ato  henuriaid  yr  eglwvs- 
Mewn  gwirionedd,  beth  hynag  a ddywed  y cenadon,  mae  y Beibl 
yn  siwr  o’u  croesi ; ac  y mae’r  paganiaid,  os  ydynt  yn  gallu  dar- 
llen,  yn  ffolach  nag  anifeiliaid,  os  credant  y Beibl  a’r  cenadon. 
Buasai  yn  well  i’r  cenadon  argraffu  eu  cyffes  ffydd,  a gadael  y 
Beibl  i’r  Saint,  y rhai  yn  unig  sydd  yn  unol  ag  m!  yn  mhob  peth. 

Wìlliam — Wel,  yn  wir,  Thomas,  eich  o»  nld  chwi  oedd  v I\îc 
oreu  i mi  erioed.  Ffarwel  yn  awr  ; byddwn  yn  frodyr  cyn  hir. 


Y PARCHEDIG  A’R  PAGAN. 

Parchedtg — >Wel,  gyfaill,  pa  beth  a feddyliwch  am  eîn  crefydd 
ni  yn  awr,  canys  mi  welaf  eicli  bod  wedi  darlìen  llawer  ar  y 
Beibl. 

Pagan — Wel,  yn  wir,  syr,  mae  yn  rhaid  cyfaddef,  yn  ol  yr 
hyn  a ddarllenaisyn  y Testament  Newydd,  yr  hwn  a ddyweiasoch 
fod.  pob  gair  o hono  yn  wir,  fod  eglwys  Dduw  yn  rhagori  Hawer 
ar  ddim  a glywais  son  am  dano  o’r  blaen.  Mae  llawer  o honom 
ni,  greaduriaid  duon,  yn  diolch  ara  gael  gafael  ar  y fath  oleuni, 
.■ac  yn  penderfynu  gadael  y duwiau  pren  a maen,  ac  arddel  eich 
Duw  chwi. 

Parch. — Pa  ranau  a fuoch  chwi  yn  ddarllen 5 


UPB 


s 


Pagan — Y ddeuddegfed  benuod  o 1 Corinthiaid ; mae  y 28  adn, 
yn  dweyd  i Dduw  osod  yn  yr  eglwys,  “ yn  gyntaf  apostolion, 
vn  ail  prophwydi,  yn  drydydd  athrawon  ; yna  gwyrthiau,  wedi 
hyny  doniau  i iachâu,  cynuortbwyau,  llywodraethau,  rhywiog- 
aethau  tafodau,”  Mae  pethau  felly  yn  ardderchog. 

Parch. — Ond  coíìwch,  gyfaill  baoh,  nid  yw  y pethau  yna  yn 
yr  eglwys  yn  awr. 

Pagan — A oes  dim  apostolion  ynddi  ? 

Parch. — Nac  oes,canys  nid  oes  eu  heisieu  yn  yr  oes  hon. 

P&gan — Mae  ynddi  brophwydi,  feallai  ? 

Parch, — Näc  oes;  mae  y rhai  hyny  hefyd  wedí  eu  tynu  o’r 
eglwys. 

Pagan— Mae  ilawer  o wyrthiau  ynddi,  ond  odid ; canys  y 
mae  edch  D-uw  chwí  yn  alluog  íawn,  ac  yn  gwneuîhur  pethau 
mawrion. 

Parch. — Owyrthiau  yn  wir!  nac  oes  un.  Gwelî  i chwi  fyned 
i BryÖain  at  y Mormoniaid,  os  ydych  ain  ddwlni  felly. 

Pagan — Wel,  fe  allai  fod  doniau  iachâu  ynddi,  ynte.  Mae  y 
rhai  hyny  yn  sier  o fod  yn  ddefnyddiol  iawn. 

PaTch  .< — N a,  nid  yw  y rhai  hyny  ynddi  yohwaith  yn  awr,  ac 
nìd  oes  eu  heisieu  mwyach. 

Pagan- — Wel,  beth  am  y fhywiogaethau  tafodau,  &c, : mae  yn 
î'haid  fod  rhai  o honyni  liwy  genych. 

ParCh.—Gyfaill  bach,  y maent  oll  wedi  darfod  yn  wir. 

Pagan- — Wel,  syr,  chwi  sydd  yn  gwybod  oreu  am  hyny:  ond 
fe  wn  i hyn,  os  y w yr  holl  bethau  a osododd  eich  Duw  chwi  ym 
ei  egîwys  wedi  eu  tynu  allan  o honi,  neu  wedi  darfod.  mae  yn 
eglur  ddigon  fod  yr  eglwys  wedi  darfod  hefyd.  Hwriwch,  dyma 
eích  Beibl  yn  ol  i chwì ; mae  ef  neu  chwi  yn  geìwyddog  íawn. 
Meddylîais  losgi  fy  eilun-dduw  neithiwr,  ond  y mae  yn  dd& 
genyf  yn  awr  na  wneuthum  felly,  onide  buaswn  heb  dduw  na 
chrefydd  yn  y byd. 

CREDO  SAINT  Y DYDDIAU  DIWEDBAF. 

Gredwn  yn  Nuw  y Tad  tragywyddol,  a’i  Fab  Iesu  Grist,  ac  yn 
yr  Yshryd  Glan. 

Credwn  y caiff  dynion  eu  cospi  am  eu  pechodau  eu  hunain, 
nid  am  droseddiadau  Adda, 


4 


. Credwn  mai  tnvy  iawn  Crist  y gaìl  holí  ddynolry <v  gaol  ea 
bachut),  trwy  ufyddhau  i gyfreithiau  ac  ordinlẁd«u  yr  efengyl. 

Credwn  mai  yr  ordinhadau  hyn  yw — Yn  laf,  — Ffydd  yn  yr 
Arglwydd  Iesu  Grist.  Yn  2il, — Edifeirweh,  Yn  3ydd,— Bedydd 
tnw  drochiad  er  mnddeuaut  pechodau.  Yn  4vdd, — Gosodiad 
dwyîaw  er  derbyn  dawn  yr  Ysh.ryd  Giân.  Yn  óraed, — Super  yr 
Argîwydd. 

Credwn  fnd  yn  rhaid  i ddynion  gaöi  eu  gttlw  gan  !>duw  trwy 
yshrydoliaeth,  a thrwjfeosòdiad  dwyîaw  y rhai  hyny  a awdurdod- 
wyd  yn  gyfretthlawn  i bregethu  yr  efengyi  a gweirtyddu  e.i 
hcwdinhad  au. 

Credwn  yn  yr  un  rbenleiddiad  a fodolai  yu  yr  êglwys  gyntefig, 
sef  apost.oìinn,  prophwydi,  efengylwyr,  bugeiliaid,  athrawon,  &c. 

Credwn  yn  ngftlluoedd  a doniau  yr  efengyl  draey wyddol,  s ef, 
y ddawnse  ífydd,  gwahaniaeth  yshrydoedd,  prophwydoliaeth,  dad- 
guddiad,  gweledigaethau,  ia-châu,  tafodau,  a dsyûeithad  tafodau, 
doethineb,  cáriad,  brawdgarwch,  &c. 

Credwn  air  Duw  sydd  yn  ysgrifenedig  ’ytly  Beibl,  credwri  h-efyd 
air  Daw  sydd  yn  ysgrífenedig  yn  Liyfr  Mftrmon,  ac  ya  mhob 
lìyfr  da  arall. 

Oredwn  yr  oll  y mae  Dqw  wedi  ddfldguddio,  yr  olî  y mae  yn 
ddttdguddio  yn  awr,  a ohredwn  y dadguddia  efe  etto  lawer  ych- 
wanag  o bethau  snawr  a phwysig  parthyncd  i deyrnas  Dduw  ac 
aii-dàyfodiad  y Msssiah. 

Credwn  vn  llythyrenoí  gasglia.l  Israel,  ac  adferiad  y deg 
llwyth ; fod  Seion  i gaeî  ei  seíydlu  ar  y cyfandìr  gorílewinol,  fod 
Crist  i deyrrrasu  yn  beteouol  ar  y ddnear  am  til  o fiynyiîdoedd,  a 
bod  y ddaear  i gaal  oi  hadnewyddu  a*  derttytr  ei  gogoniant 
parad  wysaidd. 

Credwn  yn  adgyfodiad  llythyrenoi  y corff,  ac  y cyfyd  y rneirw 
yn  Nghrístyn  gyutaf,  ac  na  fydd  y lleill  o'r  meîrw  fyw  drachefu 
Îîyd  nes  y ddarfyddo  y mil  blÿuyddoedd. 

Hnmra  y fraint  o addoií  y Duw  Hollaìluog  yn  ol  cv farwydd  - 
iadau  eán  oydwybodau  h«b  ein  haílonyddu,  a chaniatawn  i«  huwb 
oreill  yr  un  fraiat,  addolent  lle  a fel  y mynont. 

Gred wn  mewn  bod  yu  ddarostyngedig  i freninoedd,  breninesau, 
llywyddioíi,  llywodraeíhwyr,  ac  ustussaid,  ac  tmswn  ufyddhau,  par- 
ehu  a dal  i fyny  y gyfraiüs. 

Gredwn  mewn  bod  yn  onest,  geirwir,  diwair,  cymmedrol,  hael , 
ionus,  rhinweddol,  ac  uniawn,  ac  mewn  gwneuthur  daioni  i bawb  ; 
yn  wir,  eranwrs  ddweyd  ein  bod  yn  dilyn  cynghor  Faul,  yr  ydysn 
s:  yn  credu  pob  dim,”  yr  ydym  “ yn  gobeitlno  pob  d1tn,,’  yr  ydyrn 
wedi  dyoddef  lìawer  iawn  o bethau,  ac  yn  gobeithin  bod  yn  abl  i 
“ ddyoddef  pob  dinJ.’,  Ymgeisiwn  ar  oî  pob  peth  rhinweddol, 
teilwng,  dymunol,  ac  o air,  g*u  edrych  yn  mlaen  ar  “ daledigaetlr 
y gwobrwy.” 

[ 4llan  o Uduoän  Seiow.] 


Argraffwyd  gan  J,  Davis,  Georgetown,  Mertbyr.Tydfil. 


